


K 
m CAN RESYNUS; 


HANES LLOFRUDDIAETH 


| ANDRE W.mn os E, 
k 


A & JANE ” 


1 O SUNDERLAND, 


“AR EI MORDAITH O DEMERARAI LERPWL, 


Am yr hyn y collfarnwyd, yn mrawdlys Lerpwl, 
1 HENRY : ROGERS, Captain, 
a WILLIAM MILES, CHIEF MATE, o 
â EHARLE8 EDWARD, SEYMOUR, SEGOND MATB) ;. 
a 


ORA die Gdd iwyd Capt. H. Rogers, yn Lerpwl, Medi 12, 1857; 
| _ ac alltudir jj MU eraiU tros eu hoes 4 galetaf gaethiwed. 

















i Ê GAN. YWAIN MEIRION; 





ADERYSTW Y TH: 


i 
i NIG. 
ARHEAE YW GAN D. 4 NE TN HEOL Y v 
of. '& wiU oe“) 
8 | 9 4 











CAN /RESYNUS. i ] 





Pon llongwr tyner-galon naws union os nesêwch, <a 
A chwithau'r holl Gapteinïaid, truenus ganìad gewch ; | 
Am Gaptain laddodd forwr mewn cyflwr eithaf caeth, 

Yn Le'rpwl ar y crogbren ei ddyben yntau a ddaeth. 


Un Andrew Rose, mae'n resyn, yn destun erchyll daw, 

Ar Martha and Jane a hwyliai o Demerara draw ; 

Fe'i poenwyd yn ofnadwy nes ei ddybenu o'r byd, St 
Gan y ddau fate a'r Captaiu, gwnawn gofio'r rhai'n ìi gyd. 


Rhoed gwaith iddo ar y llestr cyn iddi 'mado â'r lan, 
_ Â'r second mate a'i curodd yn filain yn y fan; - 
Diangodd am ei fywyd ì'r lan tros ddyddiau rai, i 


7 


Ond-gan bolice fe'i daliwyd y degfed dydd o Fai. u 4 


I fwrdd y llong fe'i cym'rwyd a rhwymwyd ef ar hyn 
Mewn cedyrn lyffetheiriau, sef heiyrn-gadwynau'n dyn; 
A thranoeth hwyliai'r llestr i bellder mawr o'r byd, 
O Demerara am Le'rpwl heb ofni trwbwl drud. 


Pan aeth y llestr allan, yn fuan gwnaent âg e J 
A'r chwip a rhaffau ei guro a'i luchio bob drwg les... 
Roedd y ddau fate a'r captain ddrwg anian ddydd a _'ios 


Bob adeg mewn drygionì am boeni Andrew Ruse. 


Pan aeth i ganu penill o hymn ryw Sabboth teg ŵ 
Rhoi'r Captain follt o haiarn fawr gadarn yn eì gêg, 
A'i rhwymo rhwng eì ddanedd am awr a hanner hir, 

A'r mafes eu dau'n ei helpu; mae'n galed traethu'r gwir. 


a: 
A'i gau mewn casgen fechan, heb fwyd na dafn o ddŵr, « 
Tros ddeuddeg hirion oriau mewn syn ofidiau'n siwr, 
A'i rholio ar fwrdd y llestr, rhyw fater chwerw a fu, 
A chrogi'r casg hir amser uwch ben y dyfnder du! 


'Roedd hefyd gan y Captain gï creulon milain mawr, - 
Fe ddysgodd hwnw i'w rwygo, a'i waed yn llifo i'r llawr; , 
Gwnai dori ei gnawd yn ddarnau, ac wrth eì gadw draw, 
Y ci a neidiai ato gan larpio eì ddwy law. i 


Rhwng chwip y Captain diras a dannedd câs y ci 
Ei gnawd aeth yn archollion a chynrhon, coeliwch chwi; 





NU 
*] 


Ŵ | 
S| 3 


y 
7; 


A ob 4ydd eì guro wnaethant, 'châdd dyn 'rioed gynhamt 
Sw .,/eam,— 
£| C/dd hwnw ei fagu yn dirìon gan serchog fwynlon fam. 


Âc wrtho d'wedai'r Captain, “Gwnewch Andrew Rose 
. eich rhan, ob 
I ladd eich hun trwy 'mgrogì neu foddi yn hyn o fan ;” 
A Rose atebai'r Captain, “ Trucaredd wnacch â fi, 
Pe baech chwi yn fy nghrogi eich hunan, credwch chwi”, 


|, JAwth y ddan fate a'r Captain i wneyd eurhan yn rhwydd, 
| V'w grogi wrth y riggings, arswydus oed | eu swydd; 
| Ei wyneb ddarfu dduo, a'i lygaid bron o'i ben, 
| Fe gwympodd 'rol ei dynu 1 lâwr mor farw â phren. 


s 


N Pan ddaeth ef ato ei hunan yn wyllt anniddan aeth, 
/AYì y forecastle cai'i rwymo, fe'i gwthiwyd yno yn gaeth; 
“Mehefin ar y punimed tan erchyll galed gur, 

Ar dech y llong bu farw trwy galon-g'ledwch clir. 













Ei gorff llawn briwiau mawrion. a chleisiau duon dwys, 
Oedd drosto wedi pydru, mae'n beth ofnadwy o bwys; 
Tr môr a'i dônau mawrion ei daflu'n union wnaed, 

Hap feddwl fod y gyfraith yn gwaeddì am ddial gwaed. 


'Sgrifenodd un o'r dynion holl hanes hon o hyd, 

A'r crew bob un wnaent dy»gu y geiriau hyny ìi gyd; 

— "Pan gaed y llong i Lerpwl, rhyw ddirfawr drwbl ddaeth, 
" A'r y ddau fate a'r Captain, fe'u rhoid mewn carchar caeth 


A'r sessiwn ddaeth oddeutu i'w profi am eu brâd, 
Daeth ce y llong yn dystion un galon heb nacad ; 
*Y modd y lladdwyd llongwr ar eigion llifddwr llaith, 
A thaflu ei gorff llawn briwiau i'r môr a'i dônau maith, 


-Cymerwyd Captain Rogers a William Miles ger bron, 

Charles Edward Seymour hefyd, i'r frawdlys hynod bon; 

Gwnai'r llongwyr borffaith dystioam eu creulondeb mawr, 

'Roedd cannoedd wrth eu gwrando â'u dagrau'n llifo i'r 
llawr. 


. 


a 


— Pan welwyd fod y tystion mor gyson yno ìi gyd, 
Gwnai'r Jury eu heuosw-farnu ger bron ar hyny o bryd; 

















Â 

To ; 
A'r Judge a godai i fyny, â'i ddagrau i'r llawr yn lî 
Cyhoeddodd farwol ddedryd mor drymllyd ar y tri. Y ^'S 


“ Clywch, Rogers, Miles, a Seymour, mae'n fater sobr syn) 
Cyhuddwyd chwimor berffaith o'r hyll lofruddiaeth hynj. 
An wneyd fath galon-g'ledwch a brofwyd ger eich brop, * 
Y crogbren aìfl â'ch bywyd wrth gyfraith Lloegrlon.. 


“Ni wnaed fath beth ar diroedd nac ar y moroedd maith, 
Am hyny ar y crogbren daw dyben ar eich taith; S^, 
IZieh amseriawn ddefnyddiwch tra byddwch yma bywy (“ 
I guro am.drugaredd yn daer wrth orsedd Duw.” I 


I'r carchar nol fe'u cyrchwyd hyd ddydd y ddedryd ddu: 
Bu llawer o 'sgrifenu i Lundain dros y tri; 

Er hyn daeth oes y Captain ar bren 1 ben.o'r byd, 
Cailf Miles a Seymour tyned ì'r transport gwaeth a'i gyt. 


y 


; U 
Daeth gwraig a phlant y Captain i mewn ì'r carchar mawr, 
Galarus gwnaent ffurwelio, â'u dagrau'n llifo i'r llawr; 

A thranoeth yn:y bore cychwynodd tros y dwr, 

O be'rpwladro'i Swansea rhag gweled colli ei gwr, 


y —— 


Cai'r Captain ei gynghori o ddifri” yno'n ddwys, ad 
I lwyr gyfadde” eì feia', ar Grist rhoi'n bena'i bwys; 
Yr oedd yn edifeiriol yn ngolwg dynolryw, 

Ei amser wnai ddefnyddio ì ddwys weddio ar Dduw. 


— 
Deuddegfed dydd o Fedi, bydd côf am hyny yn hir... 
Yn Le'rpwl ŷn ngwydd miloedd ar gyhgedd, dyma'r gwir, 
Rhoddasant Captain Rogers i farw yn brudd ar bren, 
Ychydig wedi deuddeg y bu ei oes ar ben. 


Yn rhybudd bo ì Gapteìniaid rhag bod yn galed eâs, 
Mae Duw'n eich gweì'd yn eglur mor glir ar gefnfor glas; 
I forwr na wnewch gynyg wneyd byth fath sarug sôn, 
Na chlywcr am fath weifhred dymuned pawb. Amen. 





D, Jenhins, Argraffydd, Aberystwyth. i 





